


Y. BACHGEN 


A FODDODD 


Wn ymyl y lan; 


GAN Y DIWEDDAR 


GLASYNYS 


i 


Y MUSIC GAN 


F. ROBERTS, (EOS MALLWYD). 


MACHYNLLETH. 
ARGRAFFWYD GAN ADAM EVANS, HEOL MAENGWYN, 








Y Bachzen a foddodd, &c. 






















Y bachgen, y bachgen, ei hoffder yw'r môr, 

Sydd wrthi'n gwneyd llongau hyd wyneb y ddôr; 
Fe grona'r ffrwd loew yn globyn o lyn, 

Er mwyn cael lle cymhwys i nofio'i gwch gwyn, &c. 


Rhyw ddiwrnod mae'n blino ar chware fel hyn, 
Mae'n llosgi ei gychod—mae'n gollwng ei lyn; 
Y llong oedd ei gartref—llun llong ar y ddôr 

A ddenodd y bachgen i fyned i'r môr, &c. 


Ca'dd le; ni bu undyn yn cychwyn erioed 

A'i galon mor lawen, mwy ysgafn ei droed ; 

Fe ga'dd ei ddymuniad ;—nid llong ar y ddôr, 
Ond llong yn llawn hwyliau ar wyneb y mor, &c. 


O'i gartref cychwynodd dan ganu yn llon; 
Ffarweliodd â'i deulu heb ofid i'w fron ; 
Chwibanai wrth fyned a'i gist at y dref, 
Ei fryd oedd mor dawel a glesni y nef, &c. 


Ei fam a ddwys wylai, a chrefai'i ddwy chwaer,— 
“ O aros am flwyddyn,” yn hynod o daer; 

Ond gwenai ei ateb— Y cefnfor i mi, 

Mae” mywyd i mwyach ar wyneb y lli hr 


Fe hwyliodd y llestr, y tonau yn gôr, 

Orweddent yn gysglyd ar waelod y môr; 
'Yr awel oedd ffafriol, a llonydd y gwynt,— 
Ni fynai gofodi gwrthwyneb i'w hynt, &c. 





3 


Caed mordaith gysurus,—dychwelyd yn ol, 
A'r môr oedd a'i wyneb mor wastad a dôl; 

Y bachgen oedd lawen heb feddwl fod brâd 
Ar ddangos ei chilwg cyn gwelai ei wlad, &c. 


Rhyw noson pan oeddynt yn ngolwg y tir, 
Y nefoedd bardduodd ei gwyneb glân clir; 
Y mellt a ymwylltient, a'r daran yn groch 
Ymladdai'n flleinwedd â'r corwynt a'i froch. 


Pa beth ddaw i'w ran ? 
Pa beth ddaw i'w ran ? 
O! boddi, O! boddi 
Yn ymylylan! 


Y tonau ddeffroisant, a'r cerhynt blwng certh, 
Cynddeiriog ddangosai wrhydri ei nerth ; 
Dyruai, ymlafniai, glafoeriai fel lluwch, 

A heriai bob elfen gan godi ei ruwch. 


Pa beth, &c. 


Daeth moryn 'nol moryn, a'r dymhestl yn fflong, 
A lluchiai'n wallgofus ar antur y llong; 

Y bachgen a gofiodd ei fam y pryd hyn,— 
Dychmygodd wel'd goleu ar lechwedd y bryn. 


Pa beth, &c. 


* 


Ar hyn aeth y llestr yn erbyn y graig, 

Ac arni fe wleddai rhwth donau yr aig ; 

Fe geisiwyd ymwared, ond gwael oedd eu rhan, 
Fe foddodd y cyfan yn ymyl y lan! 











â 


Ow! Ow! dad a mam ! 
Ow! Ow! dad a mam! 
Eich bachgen a foddodd 
Yn ymyl y lan! 


Pan wawriodd y boreu, y draethell gerllaw 

A frithwyd â darnau, a'r mor heb ddim braw 

A lyngcodd y dwylaw ; gresynus oedd rhan | 
Y bachgen a foddodd yn ymyl y lan. | 


Ow! Ow! &c, 


Ar wyneb ton gibog daeth corphyn i dir,— 
Ei dad pan ei gwelodd ddolefodd yn hir, 
Ca'dd long a cha'dd fordaith, ond dyma ei ran, 
Fe foddodd y bachgen yn ymyl y lan. 


Ow! Ow! &c, 


Mewn ewyn o amdo ar elor y don, 

Y bachgen a daflwyd yn llonydd ei fron 

Y feisdon oedd esmwyth, a chafodd ei ran, 
Fe foddodd y bachgen yn ymyl y lan. 


Ow! Ow! &c. 


Sawl bachgen o Gymru yn fywiog ei fryd, 
A gollodd ei enaid wrth enill y byd? 

Llong gafodd, a mordaith, ond dyma ei ran, 
Boddi, O! boddi yn ymyl y lan, 


Ow! Ow! dada mam! 
Ow! Ow! dadamam! 
Eich bachgen a foddodd 
Yn ymylylan! 


FENNI GU YNO DS TLIIS OY IET GC EY YF WED AUAN TL CT YIDUAFTID YU III NEST UT DN TD TAD SI AFO DP HAD GYN OO DON 





Adam Evans, Argraffydd, Machynlleth. 





